જાગૃત ઉજાગર 


સં-૨૦૮૦ | ફાગણ સુદ -૫ 


| તા.૧૪-૦૩-૨૦૨૪ | ગુરુવાર 


| ૭02 ૫૫૦.: 


મદતપુરા (કોડાય) ગામ મધ્યે જળ સંચય ક્રાંતિતી શરૂઆત 


ળું 


નવસારી પૂર્વ મહિલા મંડળ દ્વારા 
ઉમાભવનમાં તા.૦૯ માર્ચના રોજ મહિલા 
દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. સૌ 
પ્રથમ ઉપસ્થિત મહિલા શક્તિનું સ્વાગત તિલક 
અનેમોં મીઠું કરીને પ્રોગ્રામની શરૂઆત કરવામાં 
આવેલ 

જેમાં યુવતી મંડળની બહેનો દ્વારા 
ડાન્સ પ્રસ્તુતિ કર્યા બાદ મહિલા દિવસ શા માટે 
અને શું કામ ઉજવીએ છીએ તેના પર સમજણ 
સાથે માર્ગદર્શન આપેલ અને ત્યાર બાદ સૌ 
સાથે મળીને અવનવી જુદી જુદી રમતોનો 
આનંદ માણ્યો અને સંગીત પર ડાન્સ કર્યો.ત્યાર 


"કરછ તંદતવત મદતપુરા તંદતવત” 


બાદ સમાજમાં ગાયનેક ડૉક્ટરને ગભૉશયના 
કેન્સરની સમજ માર્ગદર્શન અને બહેનોને 
મૂંઝવતા પ્રશ્નોનું નિરાકરણ આપવા માટે 
બોલાવ્યા હતા તેમને ખૂબજ સારી સમજણ 
સાથે વક્તવ્ય આપેલ. 

ત્યાર બાદ નવસારી પૂર્વમાં પહેલી 
વખત મહિલા મંડળની સ્થાપના સર્વાનુમતે 
વરણી કરવામાં આવેલ.જેમા 
પ્રમુખશ્રી- મંજુલાબેન મોહનભાઈ વાસાણી 
ઉપપ્રમુખ-લક્ષ્મીબેન વિનોદભાઈ ભાદાણી 


મંત્રી-હષોબેન વાસાણી છટ 


સહમંત્રી- નીતાબેન માવાણી 
ખજાનચી “વિજયાબેન વાસાણી 

અત્યાર સુધી અમારી સમાજમાં 
મહિલા મંડળ ન હતું પણ દરેક સામાજીક કાર્યો 
યુવતી મંડળ દ્વારા કરવામાં આવેલા.છેલ્લે 
મહિલા મંડળની બહેનો અને ડૉ. જૂહીબેન 
દેસાઈ ને પુષ્પ ગુચ્છ અને નાનકડી ભેટ આપી 
અભિવાદન કર્યું હતું. 

ઉમિયા માતાજીના જયઘોષ સાથે 
કાર્યક્રમની પુર્ણાહુતી કરવામાં આવેલ અંતે 
નાસ્તાની મોજ માણી છૂટા પડયા. 


અખિલ ભારતીય કચ્છ કડવા 
પાટીદાર મહિલાસંઘ વડોદરા વિભાગે 
ભાજપના સંસદસભ્ય શ્રીમતી રંજનબેન ભટ્ટ 
ની મુલાકાત લઈ તેમને લોકસભા ચૂંટણીમાં 
ભવ્ય જીત માટે શુભેચ્છાઓ પાઠવી હતી. 
ઉલ્લેખનીય છે કે તેઓ લોકસભા ચૂંટણી માટે 
સતત ત્રીજી વાર વડોદરા સીટ પર પસંદગી 
પામ્યા છે ત્યારે આપણી વડોદરા સમાજની 
નારી શક્તિ... કેન્દ્રીય મહિલા સંઘના ઉપપ્રમુખ 
ગંગાબેન ધોળું, મધ્ય ગુજરાત ઝોન મહિલા સંઘ 
પ્રમુખશ્રી ચંદ્રિકાબેન નાકરાણી, ઉપપ્રમુખ 
લીલાબેન લીંબાણી, મહામંત્રી સંગીતાબેન 
પોકાર,ખજાનચી જાગૃતિબેન પોકારે સમાજ 
હિતલક્ષી રાજકીય શુભેચ્છા મુલાકાત લીધેલ. 
રંજનબેન ધનંજયભાઈ ભટ્ટ 
જન્મ : 10 ઓગષ્ટ, 1962 
શહેરઃ ભરૂચ 
હાલ :વડોદરા 
- તેઓ વડોદરા શહેરના ડેપ્યુટી મેયર રહી 


ચૂકેલા છે.- તેઓ છેલ્લા 22 વર્ષથી વુમેન્સ કલબ 
ચલાવી રહ્યા છે. 
- તેઓ પ્રથમ વાર 2014 માં ભાજપ તરફથી 
વડોદરા સીટ પર લોકસભા ઉમેદવાર તરીકે 
પસંદગી પામ્યા અને જીત્યા 
- તેઓ સતત બીજી વાર 2019 માં ભાજપ 
તરફથી વડોદરા સીટ પર લોકસભા ઉમેદવાર 
તરીકે પસંદગી પામ્યા અને જીત્યા. 
- તેઓ સતત ત્રીજી વાર 2024 માં ભાજપ 
તરફથી વડોદરા સીટ પર લોકસભા ઉમેદવાર 
તરીકે પસંદગી પામ્યા છે. 
- આપણી કચ્છી સમાજ સાથે તેઓ ખાસ 
ઘરોબો ધરાવે છે.રંજનબેન આરએસએસ નાં 
કાર્યકર્તા છે પ્રથમ તેઓ અપક્ષ ઉમેદવારી કરી 
નેવડોદરા નાં કોર્પોરેટર બન્યા 

ત્યારબાદ ભાજપ પાર્ટી નાં સંગઠનમાં 
જોડાયા.તેઓ મધ્યમવર્ગ પરીવાર માથી આવે 
છે. રંજનબેન પોતે 11૯ એજન્ટનું કામ કર્તા 
હતા. જન સંપર્ક એમનો ખબુ સરાહનીય રહેતો 
અને સબંધ સહુ સાથે જાળવતા. એમના પતિ 
ધનંનજય ભટ્ટ જે ૦5૨૮ મા જોબ કરતા હતા 
હવે રીટાયર થયા છે. 

રંજનબેન ભટ્ટ ના બે દિકરા છે. એક 
દિકરો ઓસ્ટ્રલીયા છે અને એક દિકરો વડોદરા 
મા જે બીલ્ડર્સ તરીકે કાર્ય કરે છે..સ્થાનિક યુવા 
મંડળ એમના મતદાતા છે અને તેઓ સક્રિય 
ભૂમિકા માં રંજન બેન નાં ચૂંટણી માં સહયોગી 
બને છે.. જગદીશ લીંબાણી, ચંદુલાલ પોકાર 
બને પૂર્વ રીજીયન ચેરમેન તેઓ સાથે 
પારિવારિક સબંધ ધરાવે છે.. 


પ્રવકતા - જીગ્નેશ સુરાણી, 
સરદાર પટેલ રીજીયન 


બીજી યાદીમાં ભાજપે ૭ નામ જાહેર કર્યા, ૧૦ દિવસમાં બે તબક્કામાં ૨૨ 
ઉમેદવારોના નામો જાહેર થયા છે, ચાર બેઠકો માટે ગડમથલ યથાવત્‌ 


મંત્રીસહિતભાજપેવધુપાંચ110ની ટિકિટ 
કાપી,અ'વાદપૂર્વમાંહસમુખપટેલ રિપીટ 


હસમુખ પટેલ(ઉ.૧.૬૪) 


નિમુબહેન બાંભણિયા (ઉ.વ.૫૪) 


-- ન સાબરકાંઠા )--. “-( અમઘવાદપૂર્વ ).-.. ..- 


ન ભાવતગર 


૧10માંથી ભાજપમાં સ્થાનિક 
પંચાયતમાંત્રણ ટર્મ રહેલાધો-૧૦ 
પાસભીખાજીઠાકોરએસ્થાનિક 
સ્તરે ચોંકાવનારું નામ છે. બે 
ટર્મના સાંસદ દિપસિંહ રાઠોડને 
રિપિટ ન કરવાના હોવાથી 
હાઈકમાન્ડે સાબરકાંઠાને બદલે 
અરવલ્લીના અતિપછાત એવા 
ભિલોડા ક્ષેત્રથી તેમને શોધ્યા છે. 
તેઓસાબરકાંઠા જિલ્લા કો-ઓ 


બેટર્મકાઉન્સિલર, બે ટર્મ), 
રહેલા હસમુખપટેલને સાસદમાં 
પણબીજીટર્મમળવાજઇ રહી છે. 
અહીં ઉમેદવાર બદલવા માંગ 
હતી. પરંતુ અમદાવાદમાં મેયર 
રહેલાબેમહિલાનાનામોચર્યાયા 
બાદ અમદાવાદ, ગાંધીનગર 
અને ઉ. ગુની રાજનીતિની પર 
અસરકતાં પાટીદાર સમાજના 
નેતૃત્વને સંતુલિત કરવા હસમુખ 


વ્યવસાયે શિક્ષક અને કોળી 
સમાજમાંથી આવતા નિમુબહંન 
બાંભણિયા ભાવનગરમાં ત્રણ ટર્મ 
કાઉન્સિલર અને મેયર રહ્યા છે. 
819માજૂનાગઢનાસંગઠનપ્રભારી 
છે. બે ટર્મ પ1, સાંસદ તરીકે 
બીજી ટર્મનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા ડો. 
ભારતીબેન શિયાળને બદલવાનું 
નક્કી હોવાથી કોળી સમાજના 
શિક્ષિત અને સંગઠન સાથે 


બેકમાંવાઈસચેરમેનપણ છે. પટૅલને રિપોટેશનમળ્યું છે. જોડાયેલાબેનનીપસંદગી થઇ છે. 
પ પન ન 
હં દ કે. 5 
રંજનબહેન ભટ્ટ (6.૧૭૨), જશુભાઈ રાઠવા (8.૧૪૪) મુકેશદલાલ (8.૧.3) ધવલ પટેલ (ઉ.૧.૩૮) 
ન્‌ વોદર )]--- --/ છોટાઉદપુર )- --( સુરત -]---- વ્લસડ )]-- 
વપ ૨૦૧૪માં નરેન્દ્ર મોદીએ વૃનાવડોદરાજિલ્લાભાજ્ઃમાંઆ રેલ્વે રાજ્યમંત્રી દર્શનબહેન આદિવાસીઓમાં ટોડીયા પટેલના 
વડોદરાના સાંસદ તરીકે રાજીનામુ નામ ચોંકવાનારુ છે 5 રિઝર્વ જરદોશના સ્થાને મૂળ સુરતીને પેટાસમહમાથીઆવતાસૌથીનાની 


આપ્યા બાદ અહીંથી રંજનબહેન મતક્ષેત્રમાં હવે ખાસ કોઈ પડકાર 
ભટૃ સત્ત બીજી ટર્મ માટે 
પ્રદિનિધિત્વકરીરહ્ાછે.બેટરમમ્યુ 
કાઉન્સિલર, ડેપ્યુટી મેયર રહેળા 
ભરૃનાસ્ઘાનેસેન્સપ્રકયામાઅનેક, 
નામોની ચર્યા થઈ હતી 
રંજનબટેનને હાઇંકમાન્ડે જ 


રહ્યો નથી. આથી એક સમયે 
તાલુકા પંચાયત અને વિધાનસભા 
ટણીમાં ભાજપના નિશાન સાથે 
હાર જોનારા ૩૦ વર્ષ જના 
કાર્યકરને હાઇકમાન્ડે સાંસદ 
ગીતાબહેન રાઠવાની ટિકિટ 


કરૈયીત્રીજી ટર્મમાટે સૂંટણી લડતા કપીને સીધા જ લોકસભા માટે 
પસ્દગીઉતાયનુકહેવાયછે. ઉમેદવારબનાવ્યાછે. 
ર 


ચીનને સેમિકન્ડક્ટર વિશ્વનો રાજા 
માનવામાં આવે છે. ચીન વિશ્વનું સૌથી મોટું 
ચિપસેટ ઉત્પાદક છે. 

સેમિકન્ડક્ટરનો ઉપયોગ મોબાઈલ 
ટીવી અને કાર જેવા તમામ ઈલેક્ટ્રોનિક 
ઉપકરણોમાં થાય છે. ઉદાહરણ તરીકે, જો ચીન 
પુરવઠો બંધ કરે છે, તો વિશ્વભરમાં ચિપસેટની 
અછત સર્જાશે આના કારણે આખી દુનિયામાં 
મોબાઈલ ટીવી, સ્પીકર, એસી, કેમેરા, 
માઈક્રોફોન જેવી વસ્તુઓનું ઉત્પાદન બંધ થઈ 
જશે. 

આવી સ્થિતિમાં, આ તમામ 
ઉત્પાદનોની કિંમતોમાં વધારો કોઈપણ દેશની 
અર્થવ્યવસ્થાને અયોગ્ય બનાવી શકે છે. ચીનની 
મુશ્કેલીઓ વધી છે જો કે હવે ચીનના આધિપત્ય 
ધરાવતા આ ક્ષેત્રમાં ભારતે પ્રવેશ કર્યો છે. 
સેમિકન્ડક્ટર એક નાનો ચિપસેટ છે, જેનું 
ઉત્પાદન હવે ભારતમાં થશે. પીએમ મોદીએ 
ભારતની પ્રથમ સેમિકન્ડક્ટર ફેક્ટરીનો પાયો. 


દક્ષિણ મહારાષ્ટ્રગોવા રીજીયન કૃષ્ણ 
ડિવીઝન કરાડ સમાજમાં 12 માર્ચ મંગળવારના 
કેન્દ્રીય યુવાસંઘ થીમ હેલ્થ એન્ડ ડિઝાસ્ટર 
મેનેજમેન્ટ અંતર્ગત આવેલ શ્રીરામ હદય કીટનું 
વિતરણ કરવામાં આવેલ અને સાથે જ્ઞાતિ રીત 
રિવાજો અને નીતિ નિયમોની પુસ્તિકા નું 
વિતરણ પણ કરવામાં આવ્યું હતું. 


ભાજપટિકિટઆપશેતેનકડીહતું વયના ધવલ પટેલનું નામ પણ 
દક્ષિણ ગુજરાત ભાજપમાં 
યૌકાવનાર રહુ છે. વલસાડથીત્રણ 
ટન પ્રતિનિધિત્વ કરી રહેલા કે 
સૌપટેલને આ વખતે રિપીટેશન 
મળશે નહી તે પહેલાથી જ નકકી 
કતી ભાજપમાં દોઢ દાયકાથી 
સક્યકાર્યકર રહલા ધવલ પટેલ, 
સમબીમોથયેલા છે 


મોઢવણિક મુકેશ ચંદ્રકાંત દલાલ 
ઉપર છેલ્લા બે-ત્રણ દિવસોમાં જ. 
પ્સંદગો ઉતાયનું જણાય છે. 
ભાજપ સાથે ૪૩ વષથી જોડાયેલા 
મુકેશદલાલ ટેક્સટાઈલ્સબિઝનેસ 
સાથે સંકળાયેલા છે, ત્રણ ટર્મ 
કાઉન્સિલ રહા છે સુસ્ત પિપલ્સ 
બેંકનાયેરમેનપણરહીગૃક્યાછે 


નાખ્યો. પીએમ મોદીએ એક સાથે 03 
સેમિકન્ડક્ટર ફેક્ટરીઓનો શિલાન્યાસ કર્યો. 

આસામના મોરીગાંવમાં એક ફેક્ટરી 
અને ગુજરાતના ધોલેરા અને સાણંદમાં બે 
ફેક્ટરીઓ સ્થપાશે. પીએમ મોદીએ આ 
દિવસને એતિહાસિક દિવસ ગણાવ્યો. કેન્દ્રીય 
સંચાર અને આઈટી મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવના 
જણાવ્યા અનુસાર, મેડ ઈન ઈન્ડિયા 
સેમિકન્ડક્ટર ચિપ્સ ડિસેમ્બર 2026 સુધીમાં 
તૈયાર થઈ જશે. ભારત 2029 સુધીમાં ટોચના 
5 ચિપસેટઉત્પાદક દેશોની યાદીમાં સામેલ થઈ 
શકે છે.આ ચિપ સિલિકોનથી બનેલી છે. 

તે મગજ જેવું છે, જે કોઈપણ 
ઈલેક્ટ્રોનિક ઉપકરણને ઓપરેટ કરવા માટે કામ 
કરે છે. તેના વિના કમ્પ્યુટર, લેપટોપ, સેલ ફોન, 
કાર, વોશિંગ મશીન અને એટીએમ કામ કરી 
શકતા નથી.સેમિકન્ડક્ટર ચિપ્સ કોઈપણ 
ગેજેટના સ્વચાલિત કાર્યોને નિયંત્રિત કરે છે. 

ઉદાહરણ તરીકે, ધારો કે તમે 

વૉશિંગ મશીનમાં કપડાં ધોવા માંગો છો, તો. 
તમારે તેના માટે સમય અને મોડ સેટ કરવો 
પડશે. ચિપસેટ આ સમય અને કામગીરીના 
મોડને સેટ કરવા માટે સેવા આપશે. એ જ રીતે, 
ચિપસેટ ફોન પર એલાર્મ અને નોટિફિકેશનની 
જેમ કામ કરે છે. આ એકદમ સરળ કાર્ય 
સાબિત થયું. 

સરળ શબ્દોમાં કહીએ તો, આજકાલ 
ચિપસેટ વિના કોઈપણ ગેજેટની કલ્પના કરી 
શકાતી નથી. 


આ વિતરણમાં કરાડ સમાજના 
પ્રમુખશ્રી ખીમજીભાઈ લીંબાણી મહામંત્રી 
પુરૂષોત્તમભાઈ નાકરાણી મંત્રી 
દિનેશભાઈ સાંખલા યુવા મંડળના અધ્યક્ષ 
સંદીપ નાકરાણી સેક્રેટરી જગદીશ 
દિવાણી અને સમાજના સભાસદ ભાઈઓ 
ઉપસ્થિત રહ્યા હતાં. 

આ કાર્યક્રમનું સફળ આયોજન હેલ્થ 
એન્ડ [ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ ડૉ. કિશોર પોકાર 
દ્વારા કરવામાં આવેલ. 
11ર૦- હિતેશ પોકાર કે 
ટીમયુવા મંડળ કરાડ ક 


પાતાગઢમાં સ્વામી વિવેકાતંદ રીજીયન યુવાસંઘતી 


સ્વામી 


વિવેકાનંદ 
યુવાસંઘની કારોબારી સભાનું આયોજન 


રીજીયન 


પાનાગઢ મંડળની 
યજમાનીમાં તાઃ- 
૧૧/૦૩/૨૦૨૪ ,સોમવાર ના 
દિવસે રીજીયન ચેરમેન વિનોદ 
રામાણી ના અધ્યક્ષ સ્થાને 
યોજવામાં આવેલ.સૌ પ્રથમ ઈષ્ટ 
દેવતાની આરાધના અને ' 
જયઘોષ સાથે સભાની શુભ 
શરૂઆત કરવામાં આવેલ.જેમાં 
વિવિધ વિષયો પર ચર્ચા- 
વિચારણા કરવામાં આવેલ 

ત્યાર બાદ સ્પોર્ટ્સ 
કન્વીનર રસિક ભાઈએ રીજીયન 
લેવલમાં રમતોત્સવ આયોજન કરવાનો પ્રસતાવ 
આપેલ અને ૪51૬કન્વીનર દ્વારા પાનાગઢ યુવક 
મંડળમાં ૧૪ નવા યુવાનો ને )ડ1૮ થી રક્ષિત 
કરવામાં આવેલ સાથે વધુમાં વધુ સમાજજનો. 
યુવા સુરક્ષા કવચ યોજનામાં જોડાઈને પોતાના 


યુવક 


કારોબારી સભાનં આયોજન 


પરિવારને સુરક્ષિત કરવા જણાવેલ સાથે 
વિસ્તૃત માહિતી પણ આપેલ. 

હેલ્થ એન્ડ ડિઝાસ્ટર કન્વીનર 
પ્રભાબેન ગોરાણી દ્વારા રામ હદય કીટ 
દરેક યુવા મંડળને વિતરણ કરવામાં 
આવેલ અને સાથે વિશેષતાઓ જણાવેલ 
ત્યાર બાદ સેક્રેટરી ઉદય સામાણીએ 
યુવાસંઘની વર્તમાન ગતિવિધિઓની 


રજૂઆત કરી અને આગામી દિવસોમાં 
સ્વામી વિવેકાનંદ રીજીયન થીમ કાર્યોના વિષય 


ઉપર ચર્ચા વિચારણા કરવામાં આવેલ. 
અંતે રાષ્ટ્રગાન કરી સભાને પૂર્ણ 
જાહેર કરવામાં આવેલ. 


૧૩ મોટા પાકા અને ૬ કાચા કોમર્શિયલ દબાણો પર કર્યું તંત્રનું બુલડોઝર 


નખત્રણામાં ૧૯ દભાણો ઉપર બુલડોઝર 
ફેરવીકરોડોનીજમીનદબાણપુકત કરાઇ 


નાયબ કલેક્ટરની હાજરીમાં પોલીસ બંદોબસ્ત સાથે ડિમોલિશનની કામગીરી હાથ ધરાઈ 


નખત્રાણા સનાતન પત્રિકા રિપોર્ટ 


_ સરકારની સુચનાને પગલે મોટા પ્રમાણમાં સરકારી 
જમીનમાં અનધિકૃત ૦ બાંધકામ દૂર કરવાની કામગીરી જિલ્લા 
કલેક્ટર અમિત અરોરાના માગદર્શન હેઠળ ચાલી રહી છે. 
આજે બુધવારનાં નખત્રાણામાં ૧૯ જેટલા સરકારી જમીન 
પરના દબાણો ઉપર બુલડોઝર ફેરવી દેવામાં આવતા 
દબાણકારોમાં ફફડાટ મચી જવા પામ્યો હતો. 

પશ્ચિમ કચ્છનાં નખત્રાણા શહેરમાં આજે નાયબ કલેક્ટર 

સૂરજ સુથારની આગેવાની હેઠળ ડિમોલિશનની કામગીરી હાથ 


કમી આવી હતી. નાયબ કલેક્ટરે જળાવ્યું હતું કે, આશાપુરા 
મંદિર નવા સકિટ હાઉસની આસપાસ સરકારી જમીનમાં મોટા 
પાયે કોમર્શિયલ અને રહેણાકના દબાણો હોવાની ફરિયાદ 
આવતા કોમર્શિવલ દબાણકારોને બે દિવસ અગાઉ નોટિસ 
આપીને સરકારી જમીનપર કરવામાં આવેલા દબાણ દૂર કરવા 


જણાવ્યું હતું. પરંતુ દબાણકારોએ તે નોટિસને દાદ ન આપતા 
આજે બુધવારનાં ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત હેઠળ નવા સર્કિટ 
હાઉસની આસપાસના ૧૩ પાકા અને # કાચા મળી ૧૯ 


જમીન જે સરકારી જંત્રી મુજબ રૂ.૧.૦૩ કરોડની કિંમતી 
જમીન ખુલ્લી કરાવાઇ હતી. સરકારી જમીન ખુલ્લી કરવામાં 
વી હતી. જે દબાણો દૂર કરવામાં આવ્યા છે, જેમાં મોટા 


_કરીને સામૃષિક 
આઈન્સ્ટાઈનને તેમના પદાર્થ 
ન અસરના કાયદાના સંશોધન માટે 
1 કિઝિક્સનું નોબેલ પારિતોપિક મળ્યું હતું. 
ઈન સૈદ્ધાંતિક પદાર્થ વિજ્ઞાનના થૈત્રમાં 


આપેલા અનેક કાળામાં સાપેક્ષવાદની વિશેષ થીવરીનો 


સેન્ુરી શાહે કર્ય હતા અત્યર વિશાળ અ અને સંભા આઈનાઉર" 
નામ જીનિયસનું સમાનાથી થઈ ગયું છ. 


1420 


3108.:--91 7801877774, 91 7718977774 | શ111058114161॥1100011112/88ૂપાકાી.€0॥0 


દાઇ 
523093 ગિત %૭ 


કલર 3૦, 
0: 19 €30ડ08યાંડ, 


ડાણ ભા. 844241₹%॥1108169/8 2421281, 
(/૪%5/1૫૦4 


ડઝ શ્રી અખિલ ભારતીય કચ્છ કડવા પાટીદાર યુવાસંઘ 


૪૭/111/23-25 ૪૫:11/03/2024 


॥નિયુઉતે પત્ર || 
પ્રતિશ્રી, 


શ્રી ડો. વિનોદભાઈ રામાણી, 
બીલીમોરા. 


_ જથ શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ, 


શ્રી અખિલ ભારતીય કચ્છ કડવા પાટીદાર યુવાસંઘની યુવા સુરક્ષા કવચ યોજનાના 
નાણાકીય સંચાલન માટે ફંડ મેનેજરની જવાબદારી ખૂબ જ અગત્યની હોય છે. 

આપશ્રીના કાર્યક્ષેત્રને ખૂબ લાગતી વળગતી આ જવાબદારીને નિભાવવા માટેની 
કેન્દ્રિય યુવાસંઘ દ્વારા કરેલ વિનંતીને નિષ્ઠાપૂર્વકની લાગણી સાથે આપશ્રી દ્વારા 
સ્વીકારવામાં આવતા, આપશ્રીને ટર્મ 2023-2025 માટેના યુવા સુરક્ષા કવચ યોજનાના 
ફંડ મેનેજર તરીકે નિયુક્ત કરતા કેન્દ્રિય યુવાસંઘ આપશ્રીને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન 
પાઠવે છે અને આપશ્રીની સમાજ સેવા કરવાની ભાવનાનો આદર કરે છે. 

આપશ્રી આ જવાબદારીનું નિર્વહન ખૂબ જ નિષ્ઠાપૂર્વક કરશો અને ૪૬૯ના લાભ 
સમાજના દરેક પરિવાર સુધી પહોંચે તે માટે કાર્ય કરશો. ફંડ મેનેજર તરીકેની 
જવાબદારી નિભાવવાની સાથે સાથે આપશ્રી આપોઆપ ૪૬૬૮ કસ્ટોડિયન સમિતિના 
સભ્ય અને વડા પણ બનો છો તો આ ફરજ પણ આપશ્રી સુપેરે નિભાવશો એવો અમે 
વિશ્વાસ ધરાવીએ છીએ. 


મુ તજ 
ઉબર) 09484 85 


ભક) (280, 
ઇટ”, પાત 


(0061 09917 89 
ડત 


છદ પરપ 
(શકા! 


ક કોન 
બાજે 
ઉ" €%. પંકજ પારસીયા જગદીશ લીંબાણી ડો. વિપુલ છાલેયા 
_ગજતુકા, જર સેન્ટ્રલ પ્રેસિડેન્ટ સેન્ટ્રલ વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ જનરલ સેક્રેટરી 


[83000 77: 


&૮11.૦૬૩0/.- 1910% 61૮૦૭10/ 


યુવાસંઘ અને સમાજ પ્રતે પોતાની સેવા ભાવ માટે 
જાણીતા તેમજ અસરકારક લીડર, ઉત્કૃષ્ટ વ્યક્તા, નવી પેઢીના 
મોટીવેટર સાથે ટીમ 1201૨ ના સલાહકાર એવા ડૉ. વિનોદ 
રામાણી, જેઓ રીજીયન ચીફ સેક્રેટરી અને ચેરેમન ની ભૂમિકા 
અદા કરી ચૂક્યા છે..વધુ માં તેઓ ૨૦૧૧ માં યુવા સુરક્ષા કવચ 
યોજના નાં આરંભ માં તેના મુખ્ય €80 ની ભૂમિકા માં પણ ફરજ 
અદા કરેલ છે.. 

મૂળ પોતે ડોકટર નાં અનુભવે દક્ષિણ ગુજરાત માં 
મેડિકલ સહાય યોજના સમિતિના કોરોના સમય થી સુકાની છે. 
પોતાનો હાલ નો મૂળ રૃચિ નો વિષય પણ વીમા યોજનાઓ સાથે. 
જોડાયેલ છે અને તેમાં મોટું કાઠું કાઢ્યું છે. આ ઇનસ્યુરન્સ નાં 
કાર્યથી એમની પ્રસિદ્ધિ અને જન સમ્પર્ક કાર્ય સરાહનીય રહ્યું છે. 


ઘર 
ઘર ૪5૬એમનો મૂળભૂત અભિગમ રહ્યો છે. 

વિનોદ રામાણી મૂળ નખત્રાણા ગામ નાં હાલે બીલીમોરા એટલે દક્ષિણ ગુજરાત અને 
સમગ્ર પંથક માં કર્મઠ કાર્યકર અને પૂર્ણ ભાવે યુવાસંઘનાં દરેક ક્ષેત્રને નિખારવા પરિપૂર્ણ કરવા 
કટિબદ્ધ હોય છે. અખિલ ભારતીય યુવાસંઘ ૪51૯ યોજનાના મુખ્ય ફંડ મેનેજર તરીકે નિયુક્તિ 
થવા બદલ ટીમ યુવાસંઘ કર્મઠ વ્યક્તિત્વ આ ભૂમિકા જરૂર ઉત્તમ પરિણામ મેળવવા સાથે સુંદર 
વહીવટ વ્યવસ્થા અને યુવાસંઘ નાં આ આત્મીય યોજનાને લાગણી સાથે જોડી સંગઠન ને વધુ 
મજબૂત માળખું આપવામાં જરૂર પૂર્ણ સફળ થશે તેવી અનુભૂતિ કરે છે અને તેઓને શુભ 


કામનાઓ પાઠવે છે... 


ળા॥13/ ઝાત) €૦૫છપતપાંઢસંબાડ 


શ્રીસમાજ પ્રચાર અને પ્રસાર મિશન તેમજ યુવાસંઘ દ્રારા તેઓને બિરદાવે છે.. 


રેશ્માબેન લીંબાણી 
ઇચલકરંજી 000 

ડ્વોાઇંગ કોમ્પિટિશતમાં 

૩1 રેન્ક 


દક્ષિણ મહારાષ્ટ્ર ગોવા રીજીયન 
મહાલક્ષ્મી વિભાગ ઈચલકરંજી સમાજના 
શ્રીમતી રેશ્માબેન લીંબાણી યુવાસંઘ દ્વારા 
"શ્રીરામ ભગવાન પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ 
નિમિત્તે લેવાયેલા ડ્રોઈંગ કોમ્પીટીશનના ત્રીજા 
નંબરના વિજેતા થયા છે. 
ઈચલકરંજીના રહેવાસી જશોદાબેન 
રમેશભાઈ નથુભાઈ લીંબાણી ના પુત્રવધુ એવા 
રેશ્માબેન હિતેશભાઈ લીંબાણીએ શ્રીરામ 
ભગવાન પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ નિમિત્તે 
આયોજીત ડ્રોઈંગ સ્પર્ધામાં, 0૦૪૦-18 
કેટેગરીમાં 3ત્તત રેન્ક મેળવી આપણી સમાજ 
તેમજ પરિવાર સાથે ઇંચલકરંજી સમાજ 
તેમજ 12006 રીજીયન માટે ગૌરવને પાત્ર છે. 
તેઓએ. 1૬.1..5.પોલીથેનિક એન્જિનિયરિંગ 
કોલેજ, હુબલીમાં અભ્યાસ કરેલ તેમજ તેઓ 
આર્કિટેક્ચર સોફ્ટવેર એન્જિનિયરિંગ માં 
ગ્રેજ્યુએશન કમ્પ્લીટ કરેલ છે. 
શ્રીમતી રેશ્માબેનની આ વિશેષ 
સિદ્ધિને ટીમ પ્રચાર પ્રસાર સમિતિ બિરદાવે છે 
સાથે કલાક્ષેત્રે આપ હંમેશા આગળ વધતા રહો 
એવી આપના ઉજવળ ભવિષ્યની એજ્યુકેશન 
એન્ડ ટેલેન્ટ સમિતિ ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ 
પાઠવે છે. 


તા.૯ માર્ચના રોજ સાંઈબાબા હોલ 
ખાતે વુમન્સ ડે નો પ્રોગ્રામ મહિલા મંડળ અને 
યુવતી મંડળ દ્વારા ઉજવ્યો હતો. 

પ્રોગ્રામનુ પ્રારંભ મહિલા મંડળ અને 
યુવતી મંડળના મંત્રી શ્રીમતી રસીલાબેન 
છાભૈયા અને શેફાલી ચોપડી એ ઉપસ્થિત સર્વે. 
નું શાબ્દિક સ્વાગત કર્યું. 

મહિલા મંડળના ઉપપ્રમુખ 
દમયંતીબેન માકાણી, કેન્દ્રીય મહિલા સંઘના 
પ્રમુખશ્રી જશોદાબેન નાકરાણી, મહિલા 
મંડળના મહામંત્રી રસીલાબેન છાભૈયા,યુવતી 
મંડળના પ્રમુખ જ્યોત્સનાબેન પોકાર અને 
મહામંત્રી શેફાલી ચોપડા દ્રારા દીપ પ્રાગટ્ય 
કરવામાં આવ્યું હતું. 

પ્રસંગોચિત બે શબ્દ દમયંતીબેન 


જાતસ્ય હિ ધુવો મૃત્યુઃ ધુવં જન્મ મૃતસ્ય ચ। 
તસ્માદ્અપરિહાર્યેડર્થન ત્વં શોચિતુમર્હસિ ॥ 
(અ.૨-૨૭) 


કેમકે જન્મેલાનું મરણ નિશ્ચિત છે 
અને મરેલાનો જન્મ પણ નિશ્ચિત છે. તેથી તું 
આ ઉપાય વગરના વિષયમાં શોક કરવાને 
યોગ્ય નથી. 


વલ્લ( 
શાનદશ 


ષ્ણના જયશ્રી લક્ષ્મીનારાયણ 
સંતશ્રી સંસ્કારધામ-કચ્છ 


આજે તવચેતન રીજીયન ડોદ્દેદારો 
નખત્રાણા બોડિંગતી મુલાકાતે 


આજ રોજે નવચેતન રીજ્યન ચેરમેન 
હિરેન ભગત સાથે રીજીયન સેક્રેટરી વિશાલભાઈ 
નાયાણી અને ૮૮૫4 એવા ચંદ્રેશ કેસરાણી, શ્રી 
અખિલ ભારતીય કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજના 
કોષાધ્યક્ષ પ્રવીણભાઈ શામજીભાઈ ધનાણી 
(નખત્રાણા) સાથે નખત્રાણા બોર્ડિંગ ખાતે શુભેચ્છા 
બ 


માપુસા યુવતી મંડળે ઉજવ્યો ઘુમત્સ નિ 


માકાણી, કામે નાકરાણી અને 
જ્યોત્સનાબેન પોકારે કરેલ હતા.આકર્ષક 
વેશભૂષા સાથે સુંદર ડાન્સ નાની મોટી 
દીકરીઓ અને સાસુ-વહુએ સાથે મળીને 
મનોરંજન પીરસ્યું હતું. રોજબરોજની 
ભાગમભાગ અને સતત તાણ વાળી 
જીંદગીથી થોડોક સમય સ્્રીઓ એ પોતા 
માટે કાઢ્યો એનો આનંદ સર્વેના ચેહરા ૫૨ 
1 સ્પષ્ટ દેખાતો હતો.. 


આજના સમયમાં સ્રી ઘણા ક્ષેત્રોમાં 
પુરુષ સમોવડી બની છે. ત્યારબાદ 
ડૉસ,સિંગિંગ,ગેમ્સ અને ફેશન શો.. જેવા 
કાર્યક્રમોનો આનંદ માણ્યો.આ કાર્યક્રમનું 
સંચાલન વુમન્સ ડે ની ટીમ જીજ્ઞા ધોળું અને 
જ્યોત્તિ ભાવાણી એ કર્યું.. રાષ્ટ્રયગાન બાદ 
પ્રોગ્રામની સમાપ્તિ કરી હતી. 


નવસારી (પર્વ) સડિલા શાક્ત્તિ તારા 
મહિલા દિનાની ઉજવણી 


' હુટે્ડ પ પાં ધપા 


હ 


નવસારી પૂર્વ મહિલા મંડળ 
ક્રારા ઉમાભવનમાં તા.૦૯ માર્ચના 
રોજ મહિલા દિવસની ઉજવણી 
કરવામાં આવી હતી. સૌ પ્રથમ 
ઉપસ્થિત મહિલા શક્તિનું સ્વાગત 
તિલક અને મોં મીઠું કરીને પ્રોગ્રામની 
શરૂઆત કરવામાં આવેલ 

જેમાં યુવતી મંડળની બહેનો ' 
દ્વારા ડાન્સ પ્રસ્તુતિ કર્યા બાદ મહિલા 
દિવસ શા માટે અને શું કામ ઉજવીએ છીએ 
તેના પર સમજણ સાથે માર્ગદર્શન આપેલ અને. 
ત્યાર બાદ સૌ સાથે મળીને અવનવી જુદી જુદી. 
રમતોનો આનંદ માણ્યો અને સંગીત પર ડાન્સ 
કર્યો,ત્યાર બાદ સમાજમાં ગાયનેક ડૉક્ટરને. 
ગભૉશયના કેન્સરની સમજ માર્ગદર્શન અને. 
બહેનોને મૂંઝવતા પ્રશ્નોનું નિરાકરણ આપવા 
માટે બોલાવ્યા હતા તેમને ખૂબજ સારી સમજણ 


સાથે વક્તવ્ય આપેલ. 

ત્યાર બાદ નવસારી પૂર્વમાં પહેલી 
વખત મહિલા મંડળની સ્થાપના સર્વાનુમતે 
1 વરણી કરવામાં આવેલ.જેમા 
પ્રમુખશ્રી- મંજુલાબેન મોહનભાઈ વાસાણી 
ઉપપ્રમુખ-લક્ષ્મીબેન વિનોદભાઈ ભાદાણી 
મંત્રી-હષોબેન વાસાણી 
સહમંત્રી- નીતાબેન માવાણી 
ખજાનચી -વિજયાબેન વાસાણી 

અત્યાર સુધી અમારી સમાજમાં 
મહિલા મંડળ ન હતું પણ દરેક સામાજીક 


કાર્યો યુવતી મંડળ દ્વારા કરવામાં આવેલા.છેલ્લે 
મહિલા મંડળની બહેનો અને ડૉ. જૂહીબેન 
દેસાઈ ને પુષ્પ ગુચ્છ અને નાનકડી ભેટ આપી 
અભિવાદન કર્યું હતું. 

ઉમિયા માતાજીના જયઘોષ સાથે 
કાર્યક્રમની પુર્ણાહુતી કરવામાં આવેલ અંતે. 
નાસ્તાની મોજ માણી છૂટા પડયા. 


મૈસુર રોડ (બેંગ્લોર) સમાજમાં વુમન્સ ડેલ્થ 


બેંગ્લોર મૈસુર રોડ સમાજમાં વુમન્સ 
હેલ્થ અવરનેસ પ્રોગ્રામ ઉમિયાભવન મધ્યે 
મહિલા મંડળ આયોજીત યુવતી મંડળના સાથ 
અને સહકારથી તા-10/3/24 ને 
રવિવારના રોજ મહિલા દિવસ નિમિત્તે 
બપોરના ૦૩ વાગ્યે આયોજન 
કરવામાં આવેલ. 

પ્રથમ સમાજના પ્રમુખશ્રી | 
દામજીભાઈ યુવક મંડળના પ્રમુખશ્રી 
પ્રવીણભાઈ મહિલા મંડળના પ્રમુખશ્રી 
વિમળાબેન ભાદાણી મંત્રી કમળાબેન 
રૂડાણી, અને કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત 
મહેમાન ડૉ. જ્યોતિબેન અને 
ડૉ.ભાનુબેન તેમનું સ્થાન ગ્રહણ કરવામાં આવેલ 
ત્યારબાદ ઉપસ્થિત હોદ્દેદારો અને મહેમાનો 
દ્વારા દીપ પ્રાગટ્ય કરવામાં આવ્યું હતું. 

ત્યારબાદ ૩૪. 814 
€%કળઢત્લાબ્ટ્ધાંડા 127.10 પિટલત્ટ]ંઢ - 
ઉલતંત્ઢાં ત્યતત્ણ' વાતં ઢાઈ ૫/૦0૫૯1 ૦0 
૯૦મટ 1૯૯ બ્યા વિશેષ ઉપસ્થિતિ 
રહેલ તેમને મહિલાઓને કેન્સર જાગૃતિ વિષય 
પર ખૂબ સારી સમજ આપેલ અને સમાજની 


અવરનેશ પ્રોગ્રામનું આયૉજન 


બહેનોના પ્રશ્ચોનું સુંદર નિરાકરણ 
સાથે સમજણ આપેલ. બન્ને ડૉક્ટરે. 
જણાવ્યું હતું કે મહિલાઓ ને વર્ષમાં 
એક વખત બોડી ચેકઅપ કરાવું 
ખૂબજ મહત્વનું છે સાથે કેન્સરની 
વેક્સિંગ લેવી પણ જરૂરી છે. 

જો આપણું શરીર સ્વસ્થ 
હશે તો આપણને જે આ મનુષ્ય 
અવતાર મળ્યો છે એને આપણે 
આનંદથી માણી શકીશું. કાર્યક્રમમાં 
સમાજની દીકરીઓ પુત્રવધુ અને માતાઓએ 
સારી સંખ્યામાં હાજરી આપી હતી. કાર્યક્રમના 


અંતમાં મહિલા મંડળના પ્રમુખશ્રી વિમળાબેન 
ભાદાણીએ જણાવ્યું હતું કે સમાજમાં કેન્સરની 
વેક્સિંગ માટે કાર્યક્રમ રાખીશું અને પછી 
પધારેલ મહેમાનોનું સન્માન કરવામાં આવ્યું હતું 
ત્યારબાદ કાર્યક્રમને વિરામ 
આપવામાં આવ્યો હતો. 
સંકલનઃ જીજ્ઞાબેન વાસાણી 
સંયોજકઃ અમૃત નાયાણી 


મૂલ્યો તથા સવાંગી વ્યક્તિત્વ 


સહઅત્યાસિક પજૃતતિઓ. 


ન બ્રા, પ્રાથમિક, ડડ ઉ.માધ્યમિક નકા 


ગુજરાતી માધ્યમ 
બાલભવનથી ધોરણ ૧ર 


કુમાર અને કત્યા માં અલગ-અલગ હોસંલહિતકીંગ 
વિલાવીતુ વાન રાખવા તાલનબર ગુમાતા/ગુકપતિ (જુ (ક 
ક 
સતર સુતા પહેલા છોનવીટાવળુ, #* 

૪ કશાક પીવામાટેમીનર૦ પોની વરા 


અવસાન નોંધ 


સ્વઃ ભગવતીબેન શંકરલાલ ખીમાણી 
ઉમર વર્ષ:74, કચ્છમાં ગામ ખેડોઈ (6140) 
હાલે કાંદીવલી (મુંબઈ) 


₹1015॥ 1/106111 
પ૫501/ 10 ડત. 12” 


દે 
02] 80210 & 
9કાંઉબ॥ાંત્ા 501001 


બતા 0ડ 01 : 95120 06003 


011.00 015 : [૪7 ! ૫૦%%.૭૫011 


શક રૂમમાં પવિધાથીઓ રહી શકે તેવા સંલગન ટોયલેટ-ઝાવરૂમ સાશેની વયવાથા. 


સંસ્કૃતિક ઉત્ઝરવો, તહેવારોની ઘરની જેમ જ ઉજવણી. 
કપડાં દોવા માટે લોનડ્રીની વરવસ્યા. 

બાર વિધાર્થીની તીઓ સારવાર માટે હોસ્પિટલ લઈ જવા-લાવવા મહેની વ્યવસથા. 
વિધાર્થીને મનોરંજન તયા રોજિંદા ન્યુઝ માટે ટીવીની વ્યવસ્થા, 


નડે 


સ્વઃ લખમશીભાઈ વેલજીભાઈ પોકાર 
ઉમર વર્ષઃ81, કચ્છમાં ગામ વિરાણી મોટી 
હાલે અણીયોર કંપા,માલપુર,ગુજરાત. 


કઝ ૦-૬-1૯૬૬ 
ડા1 પા ત)/તા] 1111001, ડા1(૪૪%/ 1૦. 186/187, ગળ 140. 7,8,9, €॥ઘવખ્લ 
ઉદાાતાાંતા1વા1 - 370201 , 1૯11011, ઉપાંવ - 11તાંત. 
ઉઝ૦૬10છ10ઝાં વિઘતંતાવાં - 110. 4-91 99791 57883 


છાર.પ૫૫૯1ન ૦૬-૮૬ 


1. 0પ 0/40 - ।010॥4/117116/. 


3. €પ્દપ્રપ/ા 


પલડા3૦ાછાડિતા રિપરતતા: 9979352929 


170881 2૪1:- 110. 
૧10 ઇર 10019૦0ર1-૬:ર ૫ ૯૦રછદ ર ડઇાગગા_।૬:રડ 
કછ ૦૬-૮૬: 


૫૪૦% 84૦. 186/187 ગતા 5૫૦. 6 
૯૩તાતતાપાતામ્લતત - 370 204, કલકતા, ઘાત - 1તતા. 


છ#કકત્તદાઝાકકાં રિહતતતા - 90૦. ૦94 9૦7૦1 57૭૭4 


140 41.14400 
પ્પ્ટાત9તાં - 800. 4- 91 98843 12266 
પંલાતા(॥તાં - 110. 91 98413 88663 


2. 8૪0૬ 840 - 1૬1-51404૫4 4. ૫14૪૫૫૪404 - 48408404 2040૬5૫4 
81૫૦૩0 ાવાં - 110. 4-91 78934 59459 3૦૬0 - 110. 4-91 78428 05202 


5. 1014040 - 00& : ।લતાંછ॥ત્ાં - 110. 4-91 70202 74705 


પદ ૦21૮૬ 
45, તલત €10૦૦૬, ૩પાવ્ધંધુપ#, 
૯૫70છપ્0તયલાં, 16૫1૮13, ૯પાંછત્યદ - 370 140. 
#”કલુવાંડા3ઝાપાં રતા - 80૦. * 91 99254 98648 
છાત્કાંછાપ્તાં રિધતંઝાડા - (1૦. 4 91 99784 49205 


॥4511૦00॥ાં - (110. 4-91 94826 95508 


